Gor W G 


4 N ES || 

GYNHEDDFAU waa 14h Il 

| 5 | N 5 Ws || 

A r 8 CRIST; 
MEWN 


PREGETH, 


CYMMANFA a ba, Oe 


EE. 


- . 


Y Daze Wenn, yn oyfagos i Ir CASTBLS 
NEwyYDD yn EMLYN, 


Ar y 19 Fis EBRIIL, 1775. 


GYD A 


Gan EDWARD EVANS. 


r e 
I * 
% 


© Sonied milwyr am ryfela, 
& Sonied morwyr am dda 'r India, 
© Sonied Carl am lanw 'i gift, _ 
“ Sonied Criſtion byth am Griſt.“ 


| | Try Ficer. 
VEEEEEEEEEEE ED I IEEE IGG 
CAERF YR DD I 
ARGRAFFWYD DROS YR AWDWR GAN }. ROSS. 
M DCC LXXV. 
(Pris dau Swllt y Ddyſen i'r cyfryw Gyr'lleidfacedd | a brynont 3 
nid Ilai na thri Dyſen; 3 a thair Ceiniog am bob un i eraill.] 138 


2 4. — 3 


— 


— 


* 
* 
- 
— 
o bg ol * i. 
» 
yo oft 
* — wow * 
| = LY 
2 — 
* 
. 
1 P 
Tr 
* s 
wy * 
* LE 
os 7 a A 
N 
2 
F * * 
= 
. 
+ 
x 
* 
1 
» 
* 
* 
ff ol 
” 
* 
« 4 
- . 
1 I 
#* . 


* 
. 
4 
i. S 
1 
=P 
* 
4 
5 
_ 
. 
1 * 
. 
* 
Sat 


—_— 2 


FAY 


„ 


DAR LL E NYPD. 


Mae paw b o blant dynion wedr eu hynnill 


neu eu gorchfygu i fod yn weiſion i ryw 
wrehddrych, neu wrthddrychau: canys gan bwy 
bynnag y eee neb, medd yr apoſtol Pedr; 
i hwnnw yr aeth efe 'n gaeth, 2 Pear ii. 12. — 
Dyma i i ti. ychydig o annogaethau i ddyfod yn was 
neu yn forwyn i Griſt: yr hwn y mac ei waſanaeth 
yn lan; ei lywodracth yn dyner; ei gynnorthwyon | 
yn ddiogel; a1 wobr yn dragywyddol. Derbyn 
hyn mewn cariad; chwilia ef trwy degwch; edrych 
yn flaenaf ar dy wendid dy hun; ac yna, ni thyrr 


dy olew mo ben dy anheilyngaf waſanaethwr. 
EDWARD EVANS. 


A 2 


Held y boeddir, Pris hanger "LAY 


GOLWG FERR 


AR YE 


Hanes yſgrythurol oll, 


GYDA 
Hax es yr Eglwys Iuddewig o Ddiwedd yr 
Hen Deſtament hyd at GRIST : 


ws 


Prophwydoliacthau pennaf perthynol iddo. 


Gan 7 Parch. SSAAL: WARES, D. D. 


A gyfieithwyd Yr Gymraeg, 
* y Parch. E. GRIFFITHS, o Gopel Siem. 


argraffoyd ac ar werth gan I. Roſs, Argraffydd, yng dee, 
5 |  fyrddin, | 


Qad a DO. = rn  & 


Q. qe Þ 6 & 


«4 


<2 wo I 


— — 
a. AY 


1 


© IOAN xii. 26. 


Os gwaſanaetha neb fi, dilyned fi: alle yr wyf fi, yns 
y byad fy ngweinidog hefyd : ac os gwaſanaetha neb 


= yT ad ai hanrhydedaa ef. 


OETH a daionus yw'r Hollalluog; ac nid oedd 
dim yn ei gymmell i roi bod i ddynion, na neb 
rhyw fywiolion eraill; ond er mwyn dangos a chyfrannu 
iddynt bob arwydd o'i gariad a'i ewyllys da. Efe a wnaeth 
ddyn yn union: yn ddeiliad rhydd dan ei lywodraeth; o 
berchen cynheddfau cymmwys i fyfyrio ar, parchu ac 
anrhydeddu rhagoriaethau ei Greawdwr; ac amcanu bod 
yn gyffelyb iddo, mewn gwirionedd, cyfiawnder, ſanct- 
eiddrwydd, cariad a daioni, Ac er fod y cynheddfau 
uchod yn blannedig mewn dyn; etto nid allaf lai na 
chredu, fod ynddo ogwyddiad gwrthwyneb i ddeddf et 
feddwl: a hyn yn cyfodi oddiwrth y cyſſondeb, a'r ber- 
thynas, ag ſydd rhwng ſynhwyrau 'r corph, à'r gwrth- 
ddrychau gweledig a theimladwy ag ſydd yn y byd hwn. 
Ac o herwydd agoſter beunyddiol y gwrthddrychau hyn; 
a'r tueddiad yn neddf yr aelodau 1'w chwennych a'u cof- 
leidio, yn wrthwyneb i ddeddf y meddwl ; (er fod hon 
wedi cae] ei goleuo gan Dduw, trwy gyfraith datgudd- 
jad) fe ymlithrodd dynion i chwilio iddynt eu hunain, 
lawer o ddychymygion drwg. 4 
Vn gymmaint ag i'r pen Llywodraethwr, doeth a 
daionus, ddodi dyn fel deiliad moeſo] mewn byd o 
brofiad; i ymdrechu a llawer o anhawſderau; rhwng_ 
deddf ei feddwl, a thueddiad ei gorph: felly yn ol ei 
ragwelediad o enbydrwydd ſefyllfa ei greadur eymmyſg- 
edig yn y cyflwr hyn, fe rhagddarparodd Duw bob 
moddion cymmwys ac addas, tu ag at gynnal, troi, ac 
adferu 'r nattur ddynol. Fe ddangoſodd y Duw hirym- 
arhous, ei fod ef yn adnabod defnydd a gwneuthuriad 
plant dynion, ac yn barod i gofio mai llwch oeddynt. 
Y mae yr olwg ſydd gan Dduw ar y nattur ddynol, 
5 — megis 


T1 


megis ei hiliogaeth; yn ymddangos trwy el waith ef yn 


ei amlygu ei hun; gan lefaru lawer gwaith, a llawer 
modd, gynt wrth y tadau. 


Ond gan nad yw fy amcan preſennol yn galw arnaf i 


ail adrodd yr amrywiol bethau ag a oſodwyd ar lawr yn 
yr yſgrythurau ſanctaidd, i ddangos cariad Duw tu ag 
at ei greaduriaid rheſymmol: af yn y blaen i geiſio ein 
cyffroi a'n hannog i yſtyried, pa fodd y mae Duw wedi 
Hefaru wrthym, a dangos ei gariad tu ag attom, trwy ei 
Fab: yr hwn yw'r gennad ddiweddaf, ag a allwn ni ei 
ddiſgwyl, i roi cynnyg teg a chyffredinol i adferu plant 
dynion ſyrthiedig. RY 


Hwn wedi derbyn pob awdurdod yn y nefoedd ac ar y 


ddaear, tu ag at gyflawni ei ſwydd, a oſodwyd yn Fren- 
in ar Sion. Ac fel y cyfryw un, tra fu yn y byd, efe a 
roddodd bob annogaeth, yn y modd mwyaf cariadus a 


ſerchog i rai dan lwyth pechod, i ddyfod atto ef, a 


chymmeryd ei iau ef arnynt, a dyſgu ganddo, fel un add- 


fwyn a goſtyngedig; a chan addaw y byddai iddynt gael 


gorphwysfa i'w heneidiau. | 

Dyma Frenin nad yw ya goſod dim trais ar neb: ond 
vn ymofyd deiliaid ewyllyſgar a gwirfoddol i', deyrnas, 
Dyma ei leferydd, a thymma ei alwad: ſef, os mynn 


neb ddyfod ar fy ol i, ymwaded ag ef ei hun; a chyfoded ei 


groes, a chanlyned fi, Hynny yw, mai yn rhaid i'r cyfryw 
rai, ymdrechu yn erbyn pob peth, ag a fyddo yn wrth- 
wyneb i reolau cyfraith y Brenin Ieſu. . 
Ac yn y teſtun y mae ef yn dywedyd, os gwaſanaetha 
neb fi, dilyned fi: gan fod yn rhaid Ir diſgybl amcanu 
dwyn cyftelybrwydd i'w Athro: ac y mae yn rhoddi y 
calondid mwyaf yn y byd i'w waſanacthwyr, trwy ficr- 
hau y cant fod y lle mae yntef hefyd; ac y cant eu han- 
8 gan y Tad, ſef Duw a Thad ein Hargluydd Teſu 
2 | | | Se 
Pn awr, y mae dau beth yn y teſtun ag y ſydd ber- 
thynol i ni i''w hyſtyried, a thynnu addyſg cyfattebol 
oddi wrthynt. 


. I. Pa fath waſanaeth yw gwaſanaeth Criſt: a pha 
odd y mae 'n rhaid ei gyflawnu, fel ag y byddo yn dder- 


Þbyniol, 
II. Pa 


n 


bethau, ni gawn weled * mai a y dyall oedd Criſt 


E 2 


. fath anrydedd ſ ad, ac 2 1510 yn perthyn i wir 
waſanaethwyr Criſt. 


I. Pa fath waſanaeth yw 3 Criſt: a 100 fodd 


y mae yn rhaid ei gyflawni, fel ag y bad yn gymmer- 
adwy neu yn dderbyniol. 

I. Gwaſanaeth dyallus: ac i gael ei oyflawni yn ben 
naf, trwy gyfarwyddiad ac arferiad y cynheddfau uchaf 


ag ſydd mewn dyn; ſef yr y/tyriaeth a'r farn, a'r ewyllys, 


mae Saphar, un o gyteillion Job, yn goſod allan, 
mai trwy yſpryd y dyall y dylai ddyn roi attebiad i'r hyn 
ag a fyddo yn ymgynnyg i'r meddwl, Jeb xx. 3. 

Mae yr Arglwydd Ieſu, Luc xii. yn pregethu i liaws 
mawr © bobl, ac yn dangos iddynt wir nattur crefydd: 


gan eu rhybuddio 3 i ochelyd rhagrith, oddiar yſtyriaeth y 


bydd i bob peth gael ei ddwyn i'r goleuni. Ac i ochelyd 


_ ofn a digalondid ; oddiar yſtyriaeth mai Duw yn * 


ddylai fod yn wrthddrych o ofn parchus creaduriaid r 
nnd. Ac y mae yn. goſod allan y mayr wahaniacth 


a fydd rhung y rhai a'i haddefant ef, à'r rhai ai gwad- 
ant pan! ddel dydd eu cyfrif: ſef y bydd i'r nail gael 
eu haddef fel ei weiſion, ger bron angylion Duw; a'r 
Ileill gael eu diarddelu. 


Ac wedi myned ymlaen yn y bregeth gynhwysfawr 
honno; gan ddangos amrywiol ganghennau o ocheliad, 


A chyflawniad; paratoad a gwiliadwriseth: y mae Criſt 


yn eyfeirio y rhan ddiweddaf o'i ymadroddion at brofia- 
dau ei wrandawyr o gymhwyſder eu cynheddfau natur- 
iol; gan appelio at eu dyall a gofyn, pa ham nad ceddynt 
0 hone eu hunain yn barnu yr hyn eedd gyfiawn? Mae hyn 
yn dangos i ni nad oedd gan Griſt ddim hyder am gan- 
lynwyr a gwaſanaethwyr, ond y rhai a'i dewiſant ef a'i 
waſanaeth oddi wrth argyboeddiad cynheddfau eu dyall. 

Yn wir, ni.ddihangodd pobloedd mewn un rhyw 
oes, heb gael eu dal .yn ormod gan argraffiadau rhy 
gryfion, oddi wrth grefydd y ſynhwyrau a'r gwaed; a 
chrefydd yr anwydau. Ac fe all dyn feddwl fod yr oes 
breſennol yn cael ei gyrru cyn gryfed gyd a'r awelau 


hyn, a'r mwya trachwyllt o'r oeſoedd a aethant heibio. 


Pa fodd bynnag; os edrychwn ni gyda iawn bwyll ar 
yn 


—— 
Ib — 


- : 
— — — 
— EW TI Re, 
1 : oe 2 — 


F — 2 2 n 5 "=, - g 


—— oe — or > 
v7 7 


\ 
7 
| 
i 
| 
SF}; 
i 
1 
OS | 
44 
£ 
| 
* } 
* ” Fl 
5 * 
U 
1 
4 
100 
N 
a 3 
1 
41 ? 
WI. 
; * 1 
[4 
1 
'F 
46 
111 
17 
N. 
14 
BE 
54 ' 
"4 
it 
17 
15 
My 
18 
14 
s 
x 
FI 
11 
; 
I +1 
p! 
* 7 
1 : 
i 
1 
. 
if 
1 
ly 
l 
". 
b 4 
1 
3H 
#0 
1 
ji 


4 
ts 
* 
1 
j 


cynnes ydoedd yr apoſtol Pedr: 


E: + > em 
yn ei dyſgu, yn flaenaf ac yn bennaf. Daliwn ſylw, pan 
oedd ein Harglwydd Ieſu Griſt, wedci ei wiſgo a chorph 


dynol, yn byw ar y ddaear hon; a'i gael ef ymhob peth 


mewn dull fel dyn (ond yn ddi bechod) fe wyddys ei fod 
ef yn rhagori ar bawb o blant dynion o ran ei oftyng- 
eiddrwydd, ei addfwynder a'i gariad; yn barod bob am- 
ſer i ddangos ei ewyllyſgarwch i wneuthur daioni i gyrph 


ac eneidiau diffygiol, ac anafus; —yn deg, yn rhwydd 


ac yn firiol ei gyfeillach ; heb dderbyn-wyneb y cadarn, 


na diyſtyru'r tlawd; yn barod i roi addyſg i bawb, ag a 


chwennychent oddi ar ddiben oneſt, i gae] eu goleuo: 
fel ag yr oedd ei ddiſgyblion, oddi ar gulni eu tymmer 
a'u dyall, yn rhyfeddu ei fod yn ymddiddan a'r wraig o 
Samaria. 88 2 EY 

Yn awr; wrth yſtyried y pethau yma ni welwn fod 
yr Arglwydd Ieſu, yn wrthddrych mwy teilwng o hoffder 


| ſerchiadol anwydau dynion, na zeb arall a ymddangoſodd 


erioed yn y byd hwn; fel cyfaill anwyl a hawddgar. 
Ond nid gwres y ferchiadau yw 'r prawf goreu o gariad 
at Griſt. Un o berchen anwydau cryfion, a ſerchiadau 
Mae Criſt yn 
gofyn iddo dair gwaith ol yn ol a wyt ti yn fy ngharu i, 
gn fwy na'r rhai hyn? Nid yſgatfydd yn fwy ni'r lleill o'r 
apoſtolion; canys hyn fe dybygid a fuaſai yn ymofyniad 
anaddas; am nad oedd Pedr ddim yn adnabod calonnau 
dynion eraill. Am hynny yr ymofyniad (fel y tybia 
Thai) oedd; a wyt ti yn fy ngharu i, yn fwy nä 'r 
offerynnau ſydd gennyt, at dy alwad fel pyſgodwr? A 
fyddi di ewyllyſgar i droi yn byſgodwr Dynion ? — trwy 
fyned allan yn fy enw, i alw gwaſanaethwyr a deiliaid 
i'r deyrnas ag yr ydwyf fi yn ei goſod i fynu. Fe atteb- 


odd Pedr ei fod ef; ac y gwyddei yr Arglwydd Ieſu ei 


fod yn ei garu ef. Yna y mae Criſt yn dangos i Pedr, 


pa fodd y byddai raid iddo brofi gwirionedd ei gariad : 
- ſef trwy fugeilio ei ddefaid a phorthi ei wyn ef. Cym- 
maint a phe buaſai Criſt yn dywedyd.Nid oes i ti 
« ddiſgwyl y byddaf fi, yn wrthddrych gweledig o hoff- 
<<. der anwydau a ſerchiadau dynion, am ben ychydig 
% o amſer; am hynny os mynn neb, brofi gwirionedd 
<< eu cariad tu ag attaf fi; fe fydd raid i hynny gael ei 


% amlygu trwy gadw fy ngorchymmynion i, a chyn- 
< northwyo fy ngweiſion.“ 8 

Ac i ddangos etto ymhellach, mai gwaſanaeth dyallus 

| yw 


os WW ns F .0. $9 EF 


1 


Derr 


2 


r d Pg. 


yw gwaſanaeth Criſt; ac i gael ei gyflawnu yn bennaf, 
trwy, a chan y cynheddfau uchaf mewn dyn; edrychwn 
ar eſponiad Criſt ar ddammeg yr hauwr. Yno ni gawn 
weled pa un ai diffyg ſerchiadau gwreſog, neu ddiffyg 
dyall ac yſtyried, a fu 'n achos i'r had da fyned yn. ofer, 
ac yn ddiffrwyth. Mat. Xiii. 19, 23. Pan glywo- neb 
air y deyrnas, ac heb et ddyall, y mae y drwg yn dyfod, ac yn 
cippio yr hyn a hauwyd yn ei galon ef. 

Wrth galon, yn y lle hyn, yn ddiau y meddylir rhyw 
gynneddf ag ſydd waelach na'r dyall: ſef un o'r anwydau. 
Ac y mae yn debygol iawn mai 'r anwyd o lawenydd a 
feddylir. Megis y gwelwn yn yr ugeinfed wers. Ar 
hion a hauwyd ar y creigleoedd, yro r hn fydd yn gwrando'r 
gair, ac yn ebrwyad trwy lawenydd yn ei dderbyn; ond nid 
ves ganddo wreiddyn, &c. Yr hyn ſydd yn dangos anwaſt- 


adrwydd anwydau dynion; ac aniogelwch yr hyn a ar- 


greffir arnynt. 23 gwers. Ond yr hwn a hauwyd yn y tir 
da, yw er hwn ſydd yn gwrando'r gair, ac yn ei dayall; ſef 
yr hun hdd yn ffrwytho, &c. Ac yn y 51 wers o'r ben- 


nod y mae Criſt yn gofyn i'w ddiſgyblon; 4 dgarfu i 


chwi ddyall hyn oll? Hwythau a ddywedaſant wrtho, Do 
Arglwydd. | 8 3 | | 
V pethau hyn, yn fy ngolwg i, ydynt yn dyſtiolaethau 
eglur, mai gwaſanaeth dyallus yw gwaſanaeth Criſt; ac 
nid gwaſanaeth anwydau cyffrous ac anrhefnus. 
2. Fel y mae gwaſanaeth Criſt i gael ei gyflawni trwy 
y cynheddfau dyallus ag ſydd meyn dyn, felly y mae'n 


rhaid iddo gael ei gyflawni gan yr ewyllys mewn fydd- 
| dondeb; fel y byddo yn waſanaeth derbyniol. 


Ac i ddangos y ffyddlondeb yma yngwaſanaeth Criſt ; 
mae 'n rhaid i ni arferyd pob hunan lywodraeth, a gwil- 
iadwriaeth: trwy amcanu bod yn gyffelyb i Griſt, mewn 
ſobrwydd, cymmedroldeb, a phob glendid buchedd. 


Gan wybod nad yw holl ddefodau crefydd Criſt,. ond 


cynnorthwyon tu ag at fagu a meithrin y rhinweddau 
da hyn, mewn diben ac ymarweddiad. 


mae yr Arglwydd Ieſu yn argyhoeddi yr yſgrifen- 


| yddion a'r Phariſeaid, am eu bob yn ymorphwys ar en 


defodau mewn crefydd; ac yn gadael heibio bethau trym- 
mach o'r gyfraith, y rhai oeddynt yn Hanfodol i grefydd: 


ſef barn trugaredd a fydd, neu ftyddlondeb. 


Yn awr, mae'n rhaid i waſanaethwr Criſt gymmeryd 
gofal am dueddiad ei ewyllys, a barnu holl gynnygiadau 
yr meddwl: canys y mae'r medd wl yn gyffelyb i rwyd a 


F [10 | 
| fewrir i'r dyfroedd, ac a ddeil amrywiaeth o byſgod. 
Felly pob amcan, a chyffro, a dyfais o eiddo 'r meddwl, 
y ſydd raid i waſanaethwr Crift, eu chwilio, eu profi a'u 
barnu, wrth gyfraith ei frenin; tu ag at weled pa ra 
a goleddir, a pha rai a fwrir ymaith. Y mae yr Ar- 
glwydd Icſu, fel un yn goſod ei fwyall ar wraidd y pren; 
vn dangos mai y pethau ſydd yn dyfod o galonnau dyn- 
jon, ſydd yn eu halogi hwynt: ac y bydd 1'r dyn da, „ 
dryſor da ei galon, ddwyn allan bethau da: a'r dyn drug, o 
dryſor dravg ei galon, ddwyn allan bethau drug; canys yr 
hyn ag a fyddo yn cael ei goleddu yn y dyn oddi fewn, 
ydyw yſgogiad ac achos o'r hyn ag a ddywedir ac a 
wneir gan bawb. Hefyd; tu ag at fod.yn ffyddlon yng- 
waſanacth Crift, ym mhob ymdrin ag a fyddo rhyngom 
a'n cyd ddynion, dan bob amgylehiaid a pherthynas; 
rhaid i ni farnu ac ymddwyn worth reolau gwirionedds 
cyfiawnder, trugaredd; hirymaros a chariad; gan feſur 
pob amcan 2 gweithred wrth y rheol euraidd : Pa bethau 
bynnag a ewyllyſioch eu gwneuthur o ddynion i chun; 
gwnewech chwithau iddynt hwy. Mae ffyddlondeb hefyd yn 
cynnwys amcan ac ymgais oneſt ac egniol ar bob achlyſur 
i wybod a gwneuthur holl ewyllys Duw; ac felly i fod 
yn ddilynyr Duw fel plant antoyl; ac yn weiſion ufudd a 
diyſgog i Grift; gan ofalu na thriſtaom y diddanydd 
addewedig i gynnorthwyo ein gwendid; fel y gallom _ 
ddall cyffes ein gobaith yn ddiſigl hyd ddiwedd ein gyrfa: ac 
fel ein caffer ar waith ein Harglwydd, pan elwir arnom i 
roi i fynu ein goruchwiliaeth. Pa dybiau bynnag a 
ddichon bod gan rai dynion da, am ddiogelwch eu cyf- 
Iyrau mewn gras; myfi a debygwn mae 'r ffordd fwyaf 
diogel-ini ydyw gwneuthur ein rhan i ymgadw ynghariad 
Duw; trwy iawn defnyddio ein cynheddfau naturiol ; 
fel y gallom fod yn hyderus y bydd i Dduw yn ol add- 
ewidion et ras, berfferthio ei nerth yn ein gwendid ni. 
Fr yſgrythurau ſydd yn fy arwain i'r meddyliau hyn; 
ydynt y rhai canlynol. Math. xxiv. 45, 46. Pwy gan 
hynny had was yddlon a doeth ? Gwyn ei fyd y gwas hiun- 
nw; yr hwn y caiff ei Argluydd pan dielo, yn guneuthur 
felly. 1 Pedr i. 17. Ac os ydych yn gal ar y Tad, yr hꝛun 
Hyd heb dderbyn wyneb, yn barnu yn ol gweithred pob un, 
ymddygꝛoch mewn ofu dros amſer eich ymdeithiad. Dat. 
iii. 1x. Dal yr hyn ſydd gennyt, fel na ddygo neb dy goron 
di. Dat. ii. 10. Vac ofna ddim o'r pethau yr ydwyt i'w 
|  dioddef - 


4 111 
divddef: bydd yddlon hyd angau, ac mi a roddaf i ti goron 
LL in RO 28 

3. Mae hyn o ragoriaeth hefyd yn perthyn i waſan- 
aeth Criſt; ſef ei fod yn waſanaeth dae at Diar. 
xxiii. 29. { bwy y mae gwae? i bwy y mae ochain? i bwy 
y mae cynnen® i buy y mae dadtordd! ac i buy y mae gwe- 
liau heb achos? i buoy y mae llygaid cochion? Nid i weiſion 
Criſt y rhai ſydd wedi dyſgu arfer trugareddau bywyd 
yn ol rheolau ſobrwydd a chymmedroldeb, ond i'r rhat 
ſydd yn aros gyda diod gadarn; hyd oni chynhyrfer eu 
hanwydau, a'u chwantau i greulondeb, Sc. ac arferion 
anifeiliaidd, Edrychwn pa ddarluniad alaethus, y mae'r 


apoſtol Paul yn ei wneuthur o ddull y byd, pan ym- 


ddangoſodd yr Arglwydd leſu. Rhuf. i. 29, 30, 31. 


duynion Wedi ei llenwi a phob anghyhawnder, godi- 


<< neb, anwiredd, cybydd-dod, drygioni; yn llawn cyn- 


«© figen, llofruddiaeth, cynnen, twyll, drwg-anwydau ; 
„ yn huſtyngwyr, yn athrodwyr, yn gas ganddynt 


„ Dduw, yn drahaus, yn feilchion, yn ffroſtwyr, yn 
« ddychymygwyr drygioni, yn anufudd i rieni, yn an- 
% nyallus, yn dorwyr ammod, yn angharedig, yn ang- 
c hymmodlon, yn annhrugarogion.” Gwaſanaeth am- 
mharchus cywilyddus oedd hyn: ond gwelwch barch a 
rhagoriaeth gwaſanaeth Criſt, yn ei reolau a'i ymarferiad; 


mae fen glanhau 'r meddw] a'r bywyd: ac yn rhyddhau 


dynion oddi tan gaethiwed llygredigaeth. Joan xv. 3, 4. 


* Yr awr hon yr ydych chwi yn lan trwy 'r gair a 
ce lafarais i wrthych. Aroſwch ynof fi, a mi ynoch 
« chwi. Megis na all y gangen ddwyn firwyth o honi 
„ei hun, onid erys yn y winwydden; felly ni ellwch 
„ chwithau, onid arofwch ynof fi.” | | 

Pan y mae Paul yn yſgrifennu at Timotheus, ac yn ei 
galonnogi i ymnerthu yn y gras oedd yng Nghriſt Jeſu; a dal 
yn lew yn erbyn y rhai oeddynt wedi cyteiliorni oddi 
wrth y gwirionedd : mae ef yn ſicrhau fod “ cadarn fail 
„ Duw yn ſefyll a chanddo y fel hon; yr Arglwydd a 
© edwyn y rhai ſydd eiddo ef: a phob un ſydd yn enwi 
c enw Criſt, ymadawed oddi wrth anghyfiawnder.“ 


_ Caparn SAIL Duw: pa beth yw hynny? Sicrwydd o 
 atgyfodiad i'r cyfiawn a'r anghyfiawn; ac o'r dydd hwn- 


nw a oſodwyd gan Dduw; yn yr kwn y barna fe *r byd. 
mewn cyfiawnder, trwy 'r gwr a ordeiniodd ef, ſef Criſt: 
yr hun a rydd i bob un yn ol ei waith, 
| Am 


[ 12 } ; 

Am hynny mae 'r apoſtol yn dywedyd, os myn neb 
fod yn well oddiwrth yr, enw anrhydeddus o fod yn griſt- 
*nogion, neu enwi enw Criit; y bydd raid iddynt yma- 
dael oddi wrth anghyfiawnder. Ymhellach; y mae er 
apoſtol yn cyffelybu eglwys Criſt yn y byd hwn i Dy 
matur; ac ynddo leſtri amrywiol;_rhai o aur, a rhai o 
arian, rhai o bren, a rhai o bridd; rhai i barch, a rhai 
j ammarch. Hynny yw; hai yn parchu Criſt ai waſ- 


anaeth; ag a berchir ganddo yn ei ail ddyfodiad: rhai 


eraill yn ddi grefydd; neu yn wrthgilwyr, megis Hy- 
meneus a Philetus; yn ceiſio llunio tybiau cytün a'u 


chwantau, a'u gweithredoedd drygionus; ac yn dwyn 


arnynt eu hunain yr ammarch gwaethaf yn. y byd hwn; 


fef bod yn gaeth weiſion llygredigaeth; a pherygl o dru- 


eni byd i ddyfod. Ond medd yr apoſtol, Pwy bynnag 
&'t glanhao ei hun oddi wrth y pethau hyn, efe a Hdd yn lleftr 
7 barch,. wed: ei ſancteiddio, ac yn gymmwys i'r Argluwydd, 


wedi ei ddarparu i. bob gweithred dda. Fel hyn ni welwn . 


mai gwaſanaeth parchus yw gwaſanaeth Criſt. 
4. Mi a ddangoſaf i chwi fod gwaſanaeth Criſt yn 
waſanaeth ennillgar a manteiſiol yn y byd hwn; gan gy- 
farwyddo pob dyn i fod yn fwy defnyddiol iddo ei hunan, 
ac i eraill hefyd. | | 5 
Mae rheolau'r gwaſanaeth hwn yn dyſgu diwydrwydd; 
gan annog dynion i fod yn orchwylus ac yn ddefnyddiol 
ymhob galwad cyfreithlon. Fel ag yr oedd yr apoſtol 
Paul yn ddyn teg ac oneſt, ni thraddododd ef ddim i neb 
ond yr hyn a dderbyniodd oddi wrth Griſt; mewn per- 
thynas i grefydd; ac fel apoſtol a gweinidog ffyddlon i 
Griſt; mae efe yn gwneuthur ei ran tu ag at lanhau eg- 
Iwyti Criſt oddi wrth bob anrhefn. Ac wedi iddo glywed 
fod rhai yn rhodreſgar ac yn afreolus ymyſg y Theſa- 


' taniaid; y mae efe yn cynghori, ac yn gorchymmyn J'r 
cyfryw ral, roi eu bryd ar fod yn lonydd; hynny yw, 


dilyn eu gorchwylion, gyda dyfalwch a gwaſtadrwydd ; 
heb ddifirwytho amſer; ond gꝛweithio d'u diwylo eu hunain : 
2 thyma'r ſtordd iddynt rodio yn weddaidd, neu yn oneft 


tu ag at rai nad oeddynt yn arddel crefydd ; fel na byddent 


mewn diffyg, neu tan gymhelliad i redeg i lafur dynion 


eraill: ac y mae efe yn dal ſulw y byddai eu diwydrwydd 


yn gymmorth iddynt 1 gynhyddu mewn rhinwedd gan- 
moladwy, ac oedd yn perthyn i grefydd Criſt, ſef Haelioni, 
I, 12. 5 5 

Y mae'r 


r . he .... . TO I, 20 N - ara 


a. 


M 8 LMK- 4% 1OO_ ac hd & kad F 


E wan eo tos an. ac fu 


1 


- LAS 1 Ip 

V ũmae r apoſtol yn gwahardd dynion, dan rith cre- 
fydd, i roi ymaith eu gorchwylion; ac yn dywedyd pan 
oedd ef a'i gyd weithwyr eraill, gyd a'r Theſaloniaid mai 
hyn oedd eu gorchymmyn: os byddai neb na fynnei weithio, 
na chai fwytta *chwaith. Ac y mae ef yn mynegi ei 
awdurdod trwy 'r Arglwydd Ieſu Griſt, i orchymmyn 
iddynt weithio trwy lonyddwch, a bwytta eu bara eu hunain. 
Nid ydym ni ddim i feddw] fod y cyfryw ymadrodd- 
ion yn goſod ar bawb i weithio a'u dwylo mewn hwſ- 
monnaeth neu gelfyddyd: na bod dynion bob amſer dan 
rwymedigaeth i aros yn eu cartrefydd, Ond gwir amcan 
y cyfryw reolau yw; y dylai pawb o blant dynion fod 
yn ddefnyddiol, trwy weitho a'u dwylo, neu à'u dyall; 
neu 4 phob un o'r ddau, megis ag y byddo eu gallu, a'u 
cymhwyſder. A phan y byddo dynion yn myned ar ryw 
daith, oddi gartref; mae 'n gweddu iddynt edrych ar fod 
ganddynt alwad, a diben i geiſio dwyn yn y blaen ryw 
ddaioni iddynt eu hunain, a'u 1 55 greaduriaid. = 
Ac fel y mae gwaſanaeth Criſt yn dyſgu diwydrwydd; 
y mae ef yn dyſgu ſobrwydd a chymmedroldeb. | 
I hyn yr ymddangoſodd gras Duw trwy Griſt; ſef i 
ddyſgu dynion i ymwadu ag annuwtoldeb, a phob chwant 
anghymmedrol; ac i fyw yn ſobr yn gyfiawn ac yn dduwiol. 
Mae ſobrwydd a chymmedroldeb, yn goſod dynion da, 
mewn amgylchiad a gallu i gynnorthwyo gweiniaid; ac 
i brofi gwirionedd eu ffydd trwy 'r cyfryw weithredoedd 
ag a elwir yn ebyrth cymmeradwy gan Dduw. Heb. 
xlii. 16. Od does rhai yn d'lodlion o herwydd eu hafrad 
a'u heſgeuluſdra; mai rhai yn dylodion trwy rhaglun- 
iaeth, Fel na dderfydd bod yn y byd hwn, wrth- 
ddrychau i brofi haelioni a chariad rhai o amgylchiadau 

well. | 5 
i Yn aur, i bale yr 4 dyn tlawd i ymofyn am gym- 
morth yn nydd ei gyfyngder? A dal iddo fyned i'r tafarn 
at yr hwn a elwir yn gyfaill da, ac yn hael ei galon? Na 
thal: nid oes gan y meddw a'r afradlon ond Hawer lai 
na digon i borthi ei flys anorphen ei hun. Y meddw o'r 
ghwth a ddaw i dlodi; a'r diog had frawd i'r treulgar; fel 
nad oes dim haelioni nac eluſen i'w ddiſgwyl oddi wrth 
y rhai'n. A dal iddo fyned at y cybydd? Na thal: y 
mae hwn yn eilun-addolwr, ac ni ddichon ymadael ati 
Dduw. Ond aed at un o weiſion Criſt; fe fydd hwn 
trwy fod yn ddiwyd ac yn gymhedrol, wedi rhoi yehyas 
| - heibie 


L 141 

heibio yn ei ymmyl, gan dryſori megis ag y Ilwyddodd 
Duw & kelly y 1 ryw inn Adiwallu yr 
hwn y mae angen arno, I Cor. xvi. 242. 

5. Ac yn olaf dan y pen hyn: y mae gwaſanaeth 
Criſt yn waſanaeth ag a rydd gyſur a chalondid yn nydd 
cyfyngder a marwolaeth. | | E 
F mae amſer yn dyfod, pan y bydd i holl gyfuron 
bywyd preſennol megis troi eu hwynebau oddi wrtt 
ddyn. Pan elo pob chwant a thueddiad ag ſydd mewn 
dyn, trwy offerynnau *r corph, i farweiddio, ac i wrth- 
wynebu gwrthddrychau pennaf eu dewiſiad; yna y bydd 
holl deganau, a thrugareddau 'r byd hwn, megis yn ares 
am rai cymmwys i'w deibyn ac ymbleſeru ynddynt. 

Mae 'r gwr doeth ya fort am amſer ag y bydd ceiliog 
rhedyn yn faich, gan fod chwant yn pallu; a dyn yn pryſuro 
tu a Thy ei hir gartref. 2 . 
Fr oedd y creaduriaid bychain hyn, yn fwy o faintioli 

yngwledydd twymnion y dwyrain, na chyda ni; ac yr 
oeddid yn parottoi o honynt, fwyd blaſus a danteithiol: 

o'r fath fwyaf moethus a thyner; mwyaf tebygol 1 allu ei 
dderbyn gan gylla egwan; a chael ei waſgaru trwy 'r 
Neſtri laethog, i wneuthur gwaed a chnawd, tu ag at 
gynnal y ty daearol. Ond gan fod chwant yn pallu, mae 
hyd yn oed ceiliog rhedyn yn ormod o faich, ar babell 
bron ymddattod, a'r galarwyr oddi amgylch. Felly dym- 
ma ni yn gweled amſer na bydd nemmawr o gyſur oddi 
wrth drugareddau na chyfeillion bywyd. Os felly ; pa 
beth a wna'r hwn ag a fyddo wedi rhoi ei obaith a'i hyder 
ag y byd hwn yn unig! Pa ſodd y bydd ad-gofion am 
anwiredd, anghyfiawnder, twyll, trais, cribddeilio, a 
gorthrymmu ; culni ac anghariad; glythineb, meddwdod 
ac anlladrwydd ; pa fodd y bydd y pethau hyn, fel cyn- 
nifer o ellyllon yn archolli cydwybod evog! 

Ond am waſanaethwr Criſt pa le bynnag y mae ef; fe 
fydd ganddo gyfaill ag a gar bob amſer: a thymma ei 
addewid. O aches cadw o | as air fy amynead i, minner 
a'th gadwaf di oddi wrth awr y brofedigaeth, yr hon a ddaw 
ar yr holl fyd, i brofi y rhat Hdd yn trigo ar y ddacar, Dat. 
III. IO. | | 

Yr oedd Paul yn gwybed i huy y credodd, ſef i Griſt: ai 
fod ef yn abl i gadw yr byn a roddaſai idas jef ei ran anfar- 
wol, hyd ddydd ei ollyngdod, 2 Tim. i. 12. A phan 

oedd yr apoſtol wedi cael gwybodaeth, fod ei ſymmudiad 
| 0 | o'r 


1 7 - 
Gallun weled oddi yma, mai nid yſbryd cül a chy- 


A6 
$'r byd hwn, yn pryſuro; y mae ef yn gallu dywedyd 
yn galonnog, iddo ymdrechu yn deg, cadw 'r ffydd, a 
gorphen ei yrfa; a bod coron cyfiawnder wedi ei. rhoddi 
ynghadw iddo gan y barnwr cyfiawn; ac nid yn unig 
iddo ef, ond i bawd a garant ymddangoſiad Crit, 2 Tim. 
1 : 


fyng, yw yſpryd y criſtion; ond yſpryd ehang a helaeth. 
Ni yn unig i mi, &c. Dywedai Paul wrth Agrippa, ei 
od yn dymuno, pe buaſai ef, a phawb, ag oeddynt ya 


gwrando gyd ag ef, yn gwbl oll, fel ef ei hun, ond ei 
rwymau, Af. xxvi. 27, 28. Dyma rybudd i ti fy 


mrawd: criſt'nogol, i beidio a bod hg gybydd neu yn brin 
yn dy feddyliau a'r etifeddiaeth yr Hollalluog; am ad yw 
ef yn ewylly/io bod neb yn golledig ; ond dyfad o bawb i edi- 


feirwch, Dyma ni yn awr wedi gweled mewn rhann, 


pa fath yw gwaſanaeth Criſt; pa fodd y mae yn rhaid 
ei gyflawni, fel ag y byddo yn dderbyniol: a pha fath, 
mewn tymmer a bywyd yw gwaſanacthwyr Criſt. 


II. Af yn awr at yr ail ymofyniad, i edrych pa fath 


anrhydedd ſy” ac a fydd yn perthyn i waſanaethwyr Criſt. 
1. Hwy a arddelir gan Griſt fel ei weiſion a'i forwyn- 
ion: ac ar ammod iddynt brofi eu cariad atto ef, trwy 


gadw ei orchymmynion; y mae ganddynt hawl i gym- 


deithias y d:ddanydd ſef yſpryd y gwirionedd i aros gyda 
hwynt, ac i breſwylio ynddynt, Jaan xiii. 14. Dyma'r 
peth da ag y mae Criſt yn dywedyd y bydd i'r Tad ei 
roddi i bawb a'i ceiſiant mewn gwirionedd. Dyma 'r 
yſpryd ſydd yn cynnorthwyo gwendid gweiſion Criſt, 


gan erfyn droſtynt; pan na wyddant pa beth, neu pa fodd 


y gweddiant, Rhuf. viii. 16. 

Pa anrhydedd ſydd yn ogyfuwch, a braint gweiſion 
Criſt? Pan y mae ganddynt hawl, trwy addewid, yn 
neiſyfiad a gweddi yr Ae Ieſu, na ddiffygio eu 
&ydd hwynt; a chynnorthwyon yr yſpryd glan tu ag at 


eu hargyhoeddi; eu harwain; eu glanhau, a'u pereiddio 


mewn tymmer a bywyd: a'u ſelio hyd ddydd eu gorfo- 
leddus ollyngdod. | _ 

2. Hwy a gant ym mhellach eu cyfenwi yn frodyr, 
a'u derbyn a'u trin fel y cyfryw. Ac y mae 'r berthynas 
dra anrhydeddus yma 1 gael ei hennill a'i chadarnhau, 


nid trwy ddiſgyniad naturiol; ond trwy wneuthur 


ewyllys 


— 


| 
| 
| 
: 
i 
: 
f 
| 
ö 
! 
| 
N 


— 


. — 
= _ 


= Ws 3 * 


— jꝗęv07.œ.ö V P— — — 


ws 


5 P07. EE 
ewyllys Duw, megis ag ei goſodir ar lawr gan Griff, 
Dywedodd un wrtho, Wele y mae dy fam di a'th frodyr yn 
ſefyll allan, yn ceiſio ymddiddar-a thi. Nid oes dim am- 
meu nad oedd gan yr Arglwydd Ieſu barch ac anwylder 
tu ag at ei fam a'i frodyr naturiol: ond fe fynnai ddangos 
mai 'r berthynas fwyaf anrhydeddus ag oedd rhyngddo 
ef a neb o ddynol ryw; ydoedd yr hon a brofir trwy 
wneuthur ewyllys ei Dad. Canys, medd efe, pwy bynnag 
a wnel ewyllys fy Nhad yr hun ſydd yn y nefoedd, ete yw fy 
mrawd i, a'm chwaer a'm mam, Mat. xii. 47. Mae 
Paul yn dywedyd wrth yr Hebreaid; am yr hwn ſydd 
yn ſancteiddio, ſef Criſt, a'r rhai a ſancteiddir, ſef gwaſ- 
anaethwyr Criſt, mai o'r un y maent holl, ſef Duw. 
Am ba achos, nad yw gywilydd gan Griſt eu galw hwynt yu 
frodyr, &c. Ac o herwydd hynny y dylai efe ** ymhob 
„ peth fod yn gyffelyb i'w frodyr; fel y byddai drugar- 
„ og ac Archoffeiriad ffyddlon, mewn pethau yn per- 
„ thyn i Dduw, i waeuthur cymmod dros bechodau 'r 
„ bobl.” Yn gytin a'r meddyliau hyn y mae 'r Dr. 
Sherlock, wrth oſod allan ddull y farn ddiweddaf; yn 
cymmell dynion i“ weled daioni Duw'r tad; wedt 
& rhoddi i ni Farnwr, megis o'n 7hyw ein hunain; un 
& wedi profi gwendidau y nattur ddynol; ac a ddaw a 
© phob amgylchiad perthynol i gyflwr y naill a'r llall, 
i gael eu pwyſo yn deg; fel x caiff pawb arwydd o 
„% gymmaint o doſturi a thynnerwch, 1'r eithaf, ag a 
„ ddichon gyd ſefyll ag uniondeb.“ N 

Ac yn y farn honno, fe ddengys yr Arglwydd leſu, 
ei fod ef yn dal ſulw ar ymddygiadau dynion tu ag at ei 
frodyr lleiaf yn y byd hwn: ac y bydd yno wobr gyhawn 
am y da, neu 'r drug, a wnair iddynt, Math. xxv. 
Felly, os ydwyt yn was neu yn forwyn i Griſt (pa fath 
bynnag yw dy gyflwr yn y byd hwn) y mae dy berthynas 
yn anrhydeddus a'th etifeddiaeth yn ddiogel. 

3. Hwy a gant oll ynghyd eu cyflwyno gan Grift i 
Dduw ei Dad, fel eglwys, heb arnynt na brycheuyn na 
chrychni. Crift a ddywedodd, Wele fi, ar plant a roddes 
Duw i mi, Heb. ii. 13. 

Nid oes neb yn y byd hwn heb eu gwendid a'u llyg- 
redd, nid oedd yr apoſtol ddim heb ſwmbwl yn y cnawd : 
a deddf ei aelodau yn gwrthwynebu deddf ei feddwl. 
Ond fe fydd corph y farwolaeth hon i gael ei chymmeryd 
ymaith trwy ddeddf yſpryd y bywyd ; fel na bydd dim 

| | dam- 


* 


i 
damnedigaeth i'r rhai ſydd yng Nghriſt Ieſu. Canys er 
eu bod yn byw vn y cnawd ac yn profi ei dueddiadau taer- 


ion ef; etto nid ydynt yn byw yn ol y cnawd; ond yn 


amcanu marweiddio ei weithredoedd' ef trwy 'r yſpryd. 
Ac fel rhai yn cymmeryd eu harwain gan yſpryd Duw, 
hwy a gant yr anrhydedd o fod yn blant i Dduw, ac yn 
gyd-etifeddion 4 Chriſt, a'u derbyn felly gan y Tad, yr 
hn a''u hanrydedda hwynt yn dra rhyfeddol: canys yn 
4. Hwy a gant fod yn gyffelyb i Grift mewn gwych- 
der a gogoniant. Yn y byd hwn y mae eneidiau neu 
hanfodau dyallus dynion, megis cynnifer o greaduriaid 
wedi eu daroſtwng i oferedd. Tra fyddont yn aros mewn. 
cyrph, hwy a gant eu blino a'u haflonyddu gan anwydau 
cyffrous; a chwantau gwaelion a cheintachlyd; yn eu 


harwain i lawer penbleth anhrefnus trwy ddeddf yr aelod- 


au. Am hynny nid yw ryfedd fod y creaduriaid yma, 


yn och'neidio ynddynt eu hunain, gan ddiſgwyl am y 


mabwyſiad, ſef prynedigaeth y corph. Pa fath bynnag 
a fydd cyrph dynion da mewn byd arall, nid yw wedi ei 
ddatguddio i ni: ac am hynny nid oes gennym mor gal- 
wad i fanwl olrhain o'u plegid. Ond gallwn fod yn 
ddiogel na bydd yno dd:m cig a gwaed: canys fe gyfnew- 
idir ein cyrph gwael, fel y byddont gyffelyb i gorph gogoneddus 
ein Jachawdwr; ac megis y dygaſom ddelw y daearol, ni a 
 dadygwn ddelw y nefol. Am hynny ni bydd neb o drigolion 
y nefoedd, yn ddaroſtyngedig byth mwyach, i brofedig- 


aethau na helbulon bywyd; i nychded, henaint methiant 


na marwolaeth; nac i un gweithrediad gwael ac iſel; 

o herwyd y byddant yn gyd fiad d'r angylion. | 
Dywedodd yr Arglwydd Ieſu fod yn nby ei dad Iawer a 

drigfannau; a'i fod ef yn myned i barottoi lle i'w wir gan- 


lynwyr, Joan Xiv. 2, 3. A'i fod yn ewylly/io, lle r cedd ef, 


fod o honynt hwythau hefyd; yn gweled y gogoniant a roddodd 


y Tad iddo ef, Ioan xvii. 24. Wrth weled, y meddylir, 


cyflawn fwynhad; yr hyn * amlwg oddi wrth ei eiriau 
ef yn yr adnod o'r blaen; 
fi; fel y Font wedi eu perffeithio yn un, ac fel y gwypo'r d 


mai tydi a'm hanfonaift i, a charu o honot hwynt,' megis y 


ceraiſt fi, | | EI 

$5. Ac yn olaf, hwy a gant yr anrhydedd o ddilyn yr 

Oen, ſef Criſt, trwy ardaloedd y gogoniant; bod gyd 

ag ef yn waſtadol, a myned ar gynnydd a thyhant, trwy 

gael eu porthi 4 rhyfeddodau yr hwn ſydd berffaith gwbl o 
NE B  wwyboaatth., 


yfi ynddynt hwy, a thitheu ynof 


: * 


| 
| 
f 
1 
| 
| 
| 


| 
x 
' 
| 
© 
4 
: 


” L383]. Po 
wybodaeth, Y ng Nghriſt y gwelant Dduw, a phob peth 
rhagorol, yn y modd mwyat amlwg a gwynfydedig. 

Mae cynnydd mewn gwybodaeth o'r Arghwydd Jeſu yn 
y byd hwn, yn cael ei orchymmyn yn gyſtal a chynnydd 
mewn gras, neu rinwedd, 2 Ped, iii. 18. a 
Mae gwybodaeth ag a fyddo yn gytün a gwir nattur 
pethau, (yr hyn yw gwirionedd) o dueddiad anhepgorol 
tu ag at ein eynnorthwyo i fagu a meithrin tybiau addas 


a theilwng am Dduw, (a ſerchiadau cyfattebol tu ag 


atto) o ran ei hanfod, ei briodoliaethau, ei weithredoedd 
a'i lywodraeth. Fe fyddai'r wybodaeth hon yn fwy 
cymmwys i ddyn i eſponio'r yſgrythurau wrthi, na'i fod 
er ys deg, neu ugain o fliynyddoedd yn cael ei ddal yn yr 
un olwg grin a di-gynnydd, ynghylch crefydd. A hyn 
ſy'n fyny'ch yn cymmeryd lle, o herwydd fod pobl ieu- 
ainge yn derbyn erthyglau crefydd megis dan rif, odd! 
wrth eu hynafiaid, neu gateciſmau 'r oes a'r wladwriaeth. 
A hyn, i'm tyb i, yw'r achos pennaf o fod Criſt 'nogion 
yn methu dyfod yn agoſach i gyd-weled, a chyttuno 
mewn crefydd. Mae barn pob plaid mewn rhyw lyffeth- 
eiriau. Ond gan nad yw 'r doethaf o ddynion yn gweled 

pethau yn y byd hwn, ond megis trwy ddrych mewn dam- 
meg; fe ddylei cariad ein dyſgu, i gyd-ymdeimlo a gwen- 
didau eu gilydd; hyd yr amſer ag ydym yn gobeithio y 
deuwn 1 adnabod megis y'n hadwaenir. Yno, yn ddiau fe 


fydd pethau i'w canfod a'u dirnad gyda mwy o rwydd- 
ineb; o herwydd y bydd cynheddfau yſbrydoedd dynion, 
wedi ei dilwytho oddi wrth y rhwyſtrau preſennol; ac 


yang nghymdeithas Criſt cant y manteiſion goreu i gyn- 
_ byth ym mhob gwybodaeth, daioni, a dedwydd- 
Sch. . | | 
Af yn awr i dynnu rhai defnyddiau oddi wrth yr hyn 
a lefarwyd, ac i ddiweddu. | 
I. Os ydyw gwaſanaeth Criſt o wir dueddiad i loy- 
wi 'r dyall, i buro 'r galon, a glanhau 'r bywyd; yn ar- 


wain yn dég at gyflawnder o drugareddau preſennol; yn 


gweini cynhaliaeth a chyſur, yn amſer cyſtudd a mar- 
wolacth; ac yn diweddu mewn llawenydd a digrifwch 
tragywyddol; yna, nid yw ryfedd fod yr yſgrythur yn 


galw pechod yn Holineb; ac yn rhoi enwau gwael a dir- 


mygedig ar y rhai ſydd yn ei ganlyn ef; ſef fliaid a 


 deillion; tlodion ac ynſydion; vn ddall, yn noeth, ac yn 


reſynol. 
| 2. A 


L193 3 
2. A oes tueddiad mewn dyn i chwennych parch ae 
anrydedd? Oes: ond y mae y rhan amlaf o ddynion, ya 
methu cyfarfod a'r ffordd ſy'n arwain iddo - 
Rhai a'i diſgwyliant oddi wrth degwch; ond nid yw 
hwn ond ofer. Rhai oddi wrth ddoniau neu ddyſgeid- 
jaeth; nid yw hyn ond ymchwydd; canys nid oes gan 
neb ddim, ond a dderbyniaſant. Rhai oddi wrth dder- 
byniad gyda mawrion y byd; nid yw hyn ond ſiommedig 
a thwyllodrus. Eraill a'i diſgwyliant oddiwrth dryſorau 
daearol, gwelygordd neu ddiſgyniad hynafiaeth; dar- 
luniadau o ddull y byd hwn yw 'r pethau yma i gyd; ac 
i fyned heibio gyd ag ef, Nid oes dim ammau, nad yw 
y rhagoriaethau uchod yn galw am barch dyledus; ond. 
yn enwedigol pan y byddo dynion yn llanw eu hamrywiol 
ſefyllfaoedd mewn bywyd gyda gwir anrhydedd: canys 
anrhydeddwyr Duw, a anrhydeddir ; ai ddirmygwyr a ddir- 
nygir, pa anrhydedd bynnag a fyddo yn perthyn iddynt 
yn y byd hwn. | 
3. Ac yn olaf, Megis ag y rhoddodd y Tad gyflyrau 
plant dynion i gael eu barnu gan Griſt; am hynny fe'n 
gelwir i anrhydeddu y Mab megis ag yr ydym yn anrhydeddu y 
Tad. A'r hwn nid yw yn anrhydeddu y Mab, nid yu yn an- 
rhydeddu y Tad yr hwn a't hanfanodd ef, Ioan v. 22, 23. 
Am hynny, y mae r apoſtol Paul yn rhybuddio 'r He- 
breaid, i edrych na wrthodant yr hwn oedd yn llefaru!; 
oblegid oni ddihangodd y rhai a wrthodaſant yr hwn oedd yn 
Hafaru ar y daaear, (ſef Moſes) mae ef yn ſicrhau iddynt, 
na ddihangent hwy, y rhai oeddynt yn troi ymaith oddi wrth 
yr hun oedd yn llefaru o'r nef. Deliwch ſylw, fod ym- 
ſon am wrthod a thro: ymaith, Nid yw hyn ond megis 
ail adrodd dannodiaeth yr Arglwydd Ieſu, i'r Iuddewon 
anghrediniol: pan y mae ef yn ceiſio ganddynt chwilio 
yr yſgrythurau, y rhai oeddynt yn rhagfynegu ei 
ddyfodiad, a'i ddiben ef. Ac yn niweddglo ei ym- 
adrodd, mae yn dywedyd, Na FYNNENT ddyfod atio 
ef 1 gael bywyd, Felly y mae 'r gwrthod; y tro: ymaith; 
ac ni fynnwch; yn dyſgu cymmaint a hyn, ſef os deui di 
a minneu yn fyrr o gyrraedd iechydwriaeth; y digwydd 
hynny, nid yn y meſur lleiaf am na fynnei Iachawdwr 
y byd i ni gael ein hachub, ond am na fynnem ni ein 
hunain, Joan v. 38, 39, 40. Ac yma ni welwn fod 
pawb yn cael cynnyg ar iechydwriaeth ; yn gytun a'u 
rhydd-did fel deiliaid moeſol : ac am hynny y neb a ddeu- 
| B 2 ant 


— 
\. 


„ EE Ba At, 

ant yn fyrr, fe fydd raid iddynt wrando ar eu cydwy- 
bodau, yn llefaru yr un gwirionedd wrthynt, ag a 
lefarwyd gan yr Yſbryd Glan trwy enau y prophwyd 
Jeremi wrth bobl Iſrael, Dy DppryGions Dy nun 
ATH GOSPA DI, ATH ' WRTHDRO A'TH GERYDDA : 
GWYBYDD DITHEU A GWEL, MAI DRWG A CHWERW 
'YDYW GWRTHOD Oo HONOT YR ARGLWYDD DY DDuw. 


HYMN 


 Natiur a defnydaioldeb gwaſanaeth Criſt. 


 Gwas'naetha ef mewn pwyll a pharch, 


| Gwaſanaeth gwir ddyallus yw 
_ Gwaſanaeth Crift, am hynny clyw; 


161 


I. f 
S mynni dd od yn was i Griſt, 
A diangec rhag y gyflog driſt 
A dderbyn annuwiolion byd, 
Tro at dy Brynwr mewn iawn bryd. 


II. 


A phrawf dy ffydd trwy gadw i arch; 
Nid d' w⅛edyd Arglwydd wrtho ef, 
A ddaw a neb i deyrnas Nef. 


III. 


Na chymmyſg ef a chyffro ſal, 
Anwydau gwylltion gweigion gwael. 


IV. 


 Gwaſanaeth ffyddlon yw bob rhann, 


A'r air a gweithred ymhob mann; 
Bydd di 'n 1lwyr ffyddlon trwy barhad, 
Os mynni dd'od i Dy dy Dad. 


. 
A barcho Griſt fe barcha 'i hun, 
Trwy gael llywodraeth ar bob gwyn; 
Gwas' naethwyr ammarch, bawb 1 gyd, 
Vw gweifion pechod yn y byd. 
Gwas'naetha Griſt, y Criſtion clyw, 


Cei ddigon lawn o fodd i fyw; 
| Rheolau Criſt os cedwi o by 
Cei gyflawn fwyniant o'r d 


yd, 
au fyd. 


3 N loyw ddawn trag — ddydd. 


[22] 
1 
Gwas' maple Griſt mewn iechyd 8 
Pan fe'ch di 'n glaf cei Gyfaill i iawn: 


Fe th ddeil i'r Jann, rho arno' th fryd, 
Pan ballo pob on ſy *n y 8 


HYMN II. 


Anrhydedd G waſonatthoyr Criſt. 
* 


VAiff gweiſion a morwynion —_— 
Tra f'ont dan bwys a gwres y dydd; | 
ET weddi droſtynt at y Tad; | 
Fel na ddiffygio *u hegwan fydd. 


II. 


Os cad want ei  orch*mynion ef, 
A chalon gywir ar bob cam; 
Efe a'u hoffa hwynt, bob un, 
Fel anwyl frawd, neu chwaer neu fam. 


III. 


Fel mubwyſidel blant ei Dad, 
Cant eu cyflwyno ganddo ef, 

I Dduw yn * by luniaidd lan, 
Gymmwys i yn teyrnas Nef. 


IV. 


Cant fod yn b idd eu pen, 


Mewn gwychder a — maith; 
Ei ddulf a; ddelw brydferth ef, 


Fydd ar eu gwedd ac ar eu gwaith. 
I v. 
Nychdod na phoen ar un o'r rhai'n, ,. 


Henaint na meddiant byth ni b _ 
Pob cwmmwl tywyll tawdd i 


v.. Ing 


Yng ngwlad goleuni _— Chriſt ... 
Cyd. rodiant; ar ddedwyddol daith _ 
Ant.rhagddynt byth, o radd i radd, 
Mewn breintiau gwiw, a men, maith. 


vn. 5 
Hyn fydd anrhydedd gweiſion Criſt; 
_ A'i lan forwynion union ef: 
Fe 'n cynnal dan helbulon byd, 
Fe 'n n derbyn oll i deyrnas Nef. 


S AL M cxl vll 
 Galw ar y greadigaeth i foli Duu. 
A. i ge: 
Oliennwch Dduw a llawen lef, 
Ei Greaduriaid oll ynghyd, 


Pob rhyw, pob gradd, o entrych net, 
Hyd eigion ac eithafoedd byd. 


0 M. 
Mewn carl gan o nefol EY 
Addolwch ef, angylaidd lu; 
Archodd i'r greadigaeth fod, 
In ol ei air pob peth a fu. 


- Lbs: 
Molwch ar gylch trwy 1 nos, 
Chwi ſiriol Ser a Lleuad gann; 9 5 4 7 4 * 
'LTithau, O Haul, oldiamgylch dos, "hy hens EE 
Ac fel dy byſt ei glodydd tann. 


IV. 
Byddinoedd awyr, gwnewch ei arch; 
Vſtormydd, Cenllyſg, Tyrfau a Than, 
Cyttrowch y byd, mewn braw a pharch, 


I grymmu'n dduwiol-brudd o'i fla'n. 
V. Rhowech 


'F 3 hon A roddwyd allan o flaen y Bregeth 


tax] 
Rhowch dirion fawl, bob araul fryn, 
A dyffryn teg, a gloyw ffrwd; 
Holl goed yr allt, a blodau 'r glyn, 
A meuſydd lawn @ amryw gnwWd. 


VI. 
Bwyſtfilod daear, Pyſg y don, 
| Molwch bob rhai ya ol eich rhyw: 
Y cor aſgellog mwyn-ber llon, _ 
Cyd-byngciwch felus gerdd i Dduw. 


VII. 


Plant dynion, uwch mewn bri a dawn, 
Dewch hen ac ifainge, gwych a gwael; 
Cyd-genwch glod yn ſerchog iawn, 

I Dduw eich Tad trugarog hael, 


"I. 
Aberthwch iddo foliant coeth; 
Ei allu ef, a'i wir dilyth, 
A 'i gariad, a'i lywodraeth ddoeth, 
Sy'n llonni 'r byd a'r oeſoedd byth. 


IX. 


I'r Brenin ar dragwyddol Faingc, 
Dadſeinied ei holl deyrnas ef 
Ber Aleliwia, mewn gwiw gaingc, 


Q eigion byd hyd entrych nef, 
8 t. 
4 A A 


DIW E DD. 


